SááiMÖarru til stuð'nings kirhju og kristindómi íslendinga, 
gefið út af hinu ev. lút. kirkjufélagi tsl. i Vestrheimi. 


RITSTJÓRI JÓN BJARNASON. 

9. árg. WINNIPEG, JÚNÍ 1894. Nr. 4. 


Davíðs sálmr 3G. 

Eftir séra Vai.demar Biuem. 


(I.ag: Nú liiéjuin vér heilagan anda.) 

1. þín náð er, guS, sem himinn há, 

er hingað niSr streymir skýjum frá. 
Sólin himinsala 
svifr hátt í skýjum; 
þó um drögin dala 
dreitir geislum hlýjum.— 
þannig þín er náS. 

2. þín tryggS cr eins og traustbyggt fjall, 
þótt titri jöfð, er því ei búiS fa.ll. 

v Geystar öldur œSa, 

*ólmir lemja vindar, 
skellr þruman skæSa, 
skekkjast þó ei tindar. — 
þannig þín er tryggð. 

3. þitt ráð er eins og reginsær, 

er rannsakaS tll hlítar cnginn fær. 

« 

þar í djúpi duldu 





— 50 — 


dýrar perlur skína; 
heíir svo á huldu 
herrann dóma sína. — 
þannig þifct er ráð. 

4«. þín vernd er eins og vœngjaskjól, 
er vermir lilýfct, þótt ekki skíni sól. 

Athvarf unginn liefir 
undir vængnum ]>ýða. 

Griðastað svo gefr, 
guð, þín höndin blíða. — 
þannig þín er vernd. 

5. þín dýrð er cins og ljóstær lind; 

þar ijómar skær og fögr himins mynd. 

Lífs í lindum fcærum 
ijúfan teji'g vér fáum. 

Ljóss í ijóma skæruiu 
ijósið þitt vér sjáum.— 
þannig þín er dýrð. 

t 

Dr. William Alfrcd PASSAYANT, hinn mikli og ágæti 
starfsmaðr drottins, er látinn. 

Hann andaðist að heimili sínu í Pittsburgli, Pennsylvaníu, 
sunnudagskvöldið 3. þessa mánaðar. 

Dr. Passavant hafði um langan tíma skinið á söguhimni 
lútersku kirkjunnar eins og stjarna af fyrsfcu stœrð. 

Hann var fœddr í smábœnum Zelienoplo í Pcnnsylvaníu 9. 
Okt. 1821 og var þannig á 73. árinu, er hann andaðist. Poreldr- 
ar hans voru lúterskir," af gamalli Húgonotta-ætt. Uppeldi það, 
er hann fékk, studdi að því, að kristindómrinn varð honum þeg- 
ar í œsku hjartans málefni. Og snernrna nsetti hann sér með 
guðs hjálp að verða sinni eigin göfugu kirkju, lútersku kirkj- 
unni, að öllu því liði, sem hann gæti. Plann gekk á skóia þann, 
er Jejferson Collegc heitir, þar í Pennsylvanía-ríkinu og útskrifað- 



—51 


ist þaðan 1810. Síöan byrjaði hann guðfrœðisnám og útskrif- 
aðist frá hinum lútcrska guðfrœðisskóla í Gettysburg 1842; 
vann svo utn iiríð, samkvænit umboði frá lúterskri synódu þar 
austr frá, að prédikarastarfi. óvígðr. Arið 1844 prestvígðist 
hann til safnaðar eins („Fyrstu lútersku kirkju“) í Pittsburgh ; 
iiélt hann því prcstscmbætti í ellefu ár, og hafði prestskaparstarf 
hans bæöi mikinn og góðan árangr. En hið kirkjulega hirðis- 
starf hans náði brátt langt út fyrir Pittsburgh-söfnuðinn; liagr 
kirkjunnar í hcild sinni í nútíðinni og framtíðinni lá hinum 
kærleiksríka manni mjög á hjarta, og eftir því sem árin liðu 
varð hin kristilega og kirkjulega framkvæmdarsemi hans æ víð- 
tœkari. I vestr-hluta Pennsylvanía-ríkis voru mjög margir lút- 
erskir söfnuðir, en samband var lítið sem ekkert milli þeirra og 
sameiginleg kirkjuleg vinna því engin, þangað til Passavant tók 
til að vinna að því, að þar kœmist fólagsleg sameining á. þann- 
ig varð hin lúterska Pittsburgh-sýnóda til árið 1845; liefir það 
félag síðan skarað fram úr í því að grundvalla lúterska söfnuði 
utan sinna endimarka og senda út trúboða í allar áttir. Passa- 
vant var um langan tíma mcð heiðri og sóma ýmist forseti eða 
skrifari eða missíóns-formaðr í þessu félagi. Suðr í Texas er 
cn.skt lúterskt kirkjufélag, som heitir Texas-sýnódas, og annað 
samkyns í Canada austr frá; urðu bæði þau félög til fyrir miss- 
íónsframkvæmdir Pittsburgh-sýnódunnar. 

Árið 1S4G sendi Pittsburgli-sýnódan Passavant sem fulltrúa 
sinn á nokkurskonar kirkjuþing, sem lnð prótestantiska sam- 
bandsfélag, er Evangelical Alliance heitir, liélt í London á Eng- 
landi. Lítilfjörlegt atvik kom fyrir meðan Passavant dvaldi 
þar í höfuðborg hins brezka ríkis, scm varð orsök til þess, að 
liann tók til að vinna að því að koma á fót kristilegum líknar- 
stofnunum fyrir kirkjuna. Snörp regnskúr kom yfir hann á 
götu einni þar í bœnum. Hann leitaði inn í fordyri byggingar 
eirmar til að standa þar af sér skúrina. Og cr hann litaðist þar 
um, sá hann á spjaldi yfir dyrunum, að þetta var munaðarleys- 
ingjaheimili. Spurði liann sig svo fyrir, hvernig á stofnan þess- 
ari stœði, og fékk lcyfi til að kynna sór allt fyrirkomulagið inn- 
anhúss. Gyðingr einn hafði sctt stofnanina á fót og helgað 
hana minning konu sinnar látinnar. Fannst Passavant mikið 
um, og varð út af þessu sá ásetningr fastr í huga hans, aðgrund. 



—52— 


valla svipaða stofnan í sinni kirkju til dýrðar frelsaranum, sem 
GyðingaraEneita. Upp úr Euglands-ferð þessari liélt hann yíir 
um til meginlands norðrálfunnar. Komst hann til þýzkalands 
og heimsótti Fliedner prest í Kaiserwerth við Rín, sem frægr 
hefir orðið um allan hinn kristna heim fyrir díakonissu- stofnan 
sína og allt það líknarverk, er þar með er samfara. Og var er- 
indi Passavants auðvitað aðallega það, að kynnast verki Flied- 
ners, sér sjálfum til leiðbeiningar í hinu nýja kærleiksfyrirtœki, 
er drottinn liat'ði nú kallað hann tii. Tók hann tafarlaust, er 
hann var heirn kominn, að vinna í þessa átt. Og innan skamms 
varð til vísir að fyrstu líknarstofnaninni, sem hann kom á fót. 
það var í bœnum Alleghany, en skömmu seinna reis upp hið 
svo kallaða Pittsburgh Ivfirmary, stórt og rnerkilegt sjúkrahús, 
er oftast hefir kallað verið Passavants hospítal. Arið 1849 brá 
Fliedner sér yfir um til Amcríku, og komu með honum fjórar día- 
konissur, scm ágæta leiðbeining höfðu fengið á stofnaninni í 
Kaiserwerth í því að veita sjúkurn mönnum andlega og líkam- 
lega hjúkran; réðust þær til vistar á hinum nýja spítala Passa- 
vants. Yar sú ágæta stofnan með því fullmynduð. Lærðu nú 
smásaman fleiri og tíeiri kristilega hugsandi konur díalconissu- 
verk á þessum frumspítala Passavants og voru þaðan, eftir því 
sem á þurfti að halda, sendar í þjónustu kærleikans til liinna 
ýmsu líknarstofnana, sein hinurn mikla manni með aðstoð guðs 
og góðra manna síðar tókst að koma á fót. Meðan borgarastríð- 
ið mikla milli norðrrikjanna og suðrríkjanna stóð yfir, veitti 
Passavant bæði í eigin persónu og fyrir tilstyrk kvcnnanna frá 
Pittsburgh sjúkum og særðurn mönnum á stjórnarspítölunum 
víðsvegar um landið hina inestu hjálp, og hafði kirkja vor af því 
maklegan heiðr. Áhugi fór nú að koma upp annarsstaðar í 
kirk ju lands þessa fyrir því að setja viðlíka díakonissu-stoíivdn- 
ir á fót, einkanlega í biskupakirkjunni ensku ; en allt, sem í því 
efni hefir framkvæmt verið í hinum ýinsu prótestantisku 
kirkjudeildum, er til orðið fyrir álirif frá hinum mikla starfs- 
manni lútersku kirkjunnar, dr. Passavant. 

Næst á eftir frumspítalanum í Pittsburgh fékk Passavant 
á fót komið samskonar stofnan í Milwaukee í Wisconsin-ríki. 
þar næst er að telja lnð svo nefnda Emergency Ilospital í Chi- 
cago, og loks spítala í Jacksonvillc í Illinois. Nýtr nú fjöldi 



—53 


sjúkra manna á ári hverju lækningar og kærleiksríkrar hjúkr- 
unar á hverri einstakri spítalastoí'nana þessara. •— En dr. Passa- 
vant var jafnframt aS hugsa um hin munaðarlausu börn, og 
samkvæmt hinni guðlegu bending, er hann fékk við það að sjá 
barnauppeldisstofnanina gyðinglegu í London, vann hann að 
því með óþreytanda dugnaði, að grundvallað yrði eitt munaðar- 
leysingjaheimilið eftir annað á ýmsum stöðum í landinu. Fyrst 
kom upp munaðarleysingjahúsið í Pittsburgh ( Laceville Orpha- 
nage eða Reed Street liome), þar næst tvö, sitt á hvorum stað, í 
Rochester (Pennsylvaníu) fyrir stúlkur, og í Zelíenople (fœðing- 
arstað Passavants) fyrir drengi, og voru þær stofnanir báðar í 
fyrstu nolckurskonar útbú frá barnaheimilinu í Pittsburgh. 
Síðar komu og upp samskonar stofnanir 1 Germantown (Pa.), 
Boston (Mass.) og Mt. Vernon (N. Y.). Tíu munaðarleysingja- 
hús eru nú til í hinni lútersku kirkju þessa lands, og má tilveru 
þeirra allra, og auk þess margra í öðrum prótestantiskum kirkju- 
félögum, beinlínis eða óbeinlínis þakka Passavant. 

Ellefu árum eftir að Passavant vígðist til prestskapar 
neyddu hin víðtœku störf hans fyrir líknarstofnanir þessar hann 
til að sleppa prestsembætti sínu; var liann úr því mjögáferðum 
víðsvegar um landið til þess að vekja áhuga hjá almenningi 
fyrir stofnunum sínum og öðrum allsherjar-nauðsynjamálum 
kiikju vorrar. Og ekki er neinn lúterskr fiokkr til hér í Ame- 
ríku, af hverju þjóðerni sem vera skal, að ekki bæri hann and- 
lega velfarnan hans fyrir brjósti sínu. 

Við ritstjórnarstörf átti dr. Passavant bæði vel og lengi 
Fyrst stýrði hann um tíma áðr en hann var vígðr vikublaðinu 
Lutlæran Observer í forföllum hins eiginlega ritstjóra. Síðan 
tók hann að gefa út mánaðarrit það, er Missionary nefndist, 
það var árið 1845. Arið 1801 var það tímarit sameinað blaðinu 
Lutlieran, og varð Passavant þá einn af ritstjórum þess. Arið 
1880 stofnaði hann blaðið Worlcman, sein stöðugt hefir út kom- 
ið síðan. ])að er eitt hinna stóru kirkjulegu tímarita, er gefin 
cru út í landinu, og kernr út tvisvar á mánuði. Var hann rit- 
stjóri þess allt til dauðadags, og kemr þar vel fram það kirkju- 
lega prógramm, sem hann miðaði við alla starfsemi sína. llann 
vildi að samdráttrinn og einingin gæti orðið meiri í kirkjudeild 
vorri heldr en lengst af hefir verið, Öllum óþörfum flokka- 



rlrætti milli hinna ýmsu ílokka innan lútersku kirkjunnar vildi 
liann eyða. Hann var sannr friðarpostuli, hvar sem hann kom 
i'ram; dró því ávallt í blaði sínu allt það gott fram, sem hann 
vissi af hjá hverri einustu deild kirkju sinnar, hvort sem þær í 
einstökum trúmálaatriðum greindi meira eða minna á við þann 
fiokkinn, sem hann sjálfr tilheyrði. Enda munu fá stórmenni 
kirkjunnar hafa náð öðru eins trausti og annarri eins elsku frá 
almenningi víðsvegar um land eins og hann. 

þá hefir dr. Passavant ótrauðlega unnið að menntamálum 
kirkjunnar. Með hjálp auðugs vinar grundvallaði hann árið 
1867 TJnel College í Greenville, Pa.; byrjaði það scm akademí 
í fremr smáum stýl í brenum Phillipsburgh, en var 4 árum síðar 
ílutt í bœ þann, þar sem það hefir síðan verið. Akademí í Greens- 
burg og annað í Zelionople komust og á fót að miklu loyti fyrir 
framkvæmdir hans. En sérstaklega er að minnast menntastofn- 
unar þeirrar, sem hann eftir margra ára vinnu fékk grundvall- 
að seinast á æfi sinni. það er hinn lúterski prestaskóli í Chica- 
go, sem fyrir að eins þrem árum hóí starfsemi sína, en síðar hefir 
fengið svo mikinn vöxt og viðgang og vafalaust í framtíðinni 
hcfir ákaílega mikla þýðing fyrir kirkju vora víðsvegar uin 
heimsálfu þessa. A síðast liðnu vori útskrifuðust 30 menn frá 
skóla þessum. í fyrra komu, eins og lcunnugt er, tveir íslend- 
ingar þaðan, sem nú eru prestar í hinu litla kirkjufélagi voru. 

Arið 1S45 kvæntist Passavant Elízu Walters frá Baltimore, 
scm litír mann sinn. Börn þeirra cru 7 á lífi. Yfirmaðr missí- 
ónsmálanna í General Covncil er einn af sonum þeirra, stór- 
merkr maðr. — Plöfuðbygging Chicago-skólans heitir Eliza 
Iicdl í höfuðið á Mrs. Passavant. Var það nafn tekið upp Pass- 
avant og konu hans til heiðrs án þess þau vissu af. 

Enginn maðr þekkti eins vel allar ástœður lútersku kirkj- 
unnar eins og dr. Passavant, og enginn breiddi sig eins í trú og 
kærleik út yfir hin einstöku brot hennar, hina ýmsu lúterku 
flokka með hinu mismunanda þjóðerni. Kirkjufélag vort naut 
kærleiks hans og fyrirbœna, og höfum vér lúterskir íslending- 
ar, „tair, fátrekir, smáir", í frumbýlingsskaparbaráltu vorrihérí 
landinu engan jafnhlýjan og tryggan vin eignazt cins og hann. 
þess þarf varla að geta, að hann áleit það lífsspursmál fyrir þjóð- 



55— 


flokk íslendinga, að kirkjufélag vort fengi komið upp hinni 
fyrirhuguSu skólastofnan sinni. 

Af hinum mörgu einstaklingum, sem persónulega ástœðu 
hafa til að minnast dr. Passavants með lotningarfullu þakklæti, 
er ritstjóri Sameiningarinnar einn. j)ó að vór sæjum hann 
aldrei í þessu lífi, fórum vér sannarlcga ekki varhluta af kær- 
lcik haris. Kom það cinkum fram meðan vér áttum erviðast í 
undangengnum sjúkdómi vorum. Hann bar þá urnhyggju fyr- 
ir lífr voru cins og faðir, og kom þar auðvitað fram kærleikr 
hans til hins veikaog stríðanda kirkjufélags vors ogjrjóðflokks- 
ins íslenzka yfir höfuð. 


SKUGGINN. 


þá er njósnarmennirnir, er að tilhlutan Mósesar voru send- 
ir til Kanaanslands úr eyðimörkinni austr frá Jórdan og 
Ðauða hafinu, voru aftr komnir til herbúða ísraelsmanna, var 
spunninn upp sá orðriimr, sem í oinni svipan breiddist út meðal 
almennings, að Kanaansmenn, sem njósnarmennirnir höfðu séð, 
væri svo voðalegar persónur, að ísraelsmönnum myndi bráðr 
hani búinn, ef þeir kremist inn í land þeirra. Tóku þeir þá að 
mögla, eins og fólk einatt gjörir gagnvart leiðtogum sínum, ef 
einhver ný hætta vcrðr sýnileg. Og svo rammt kvað að þessu, 
að almenningr ísraels ætlaði að grýta þá Móses í hel fyrir það 
að vera að leiða þá út í þennan voða, og þótti nú ekkert annað 
fyrir hendi en að hverfa aftr til Egyptalands. j)á tóku þeir 
Jósúa og Kaleb, höfuðmennirnir úr hópi þeirra, er landið höfðu 
skoðað, til máls í því skyni að koma viti fyrir lýðinn. Og 
meðal annars, sem þeir þá tóku fram Kanaansmönnum viðvíkj- 
anda, til þess að draga úr hræðsiu ísraelsmanna viðþá, var þetta: 
„Skugginn þeirra er frá þcitn vikinn '. þessi orð standa reynd- 
ar ckki í íslenzku biblíunni, heldr hefir í þeirra stað verið sett: 
„Vikin er frá þeim þeirra vörn“ (4*. Mós. 14, 9), og er á líkan 
hátt vikiö frá orðalagi frumtextans’ í vanalegum biblíuþýðing- 
um á öðrum tungumálum. Biblíu])ýðendrnir hafa liugsað, 
að almennum lesendum myndi skiljanlegra, ef þetta væri orðað 


—5d — 


þannig. Vér hölduin oss þó hér viS oröin í hinnm upphaflega 
búningi þeirra, meö því að þau skýra svo ágætlega efni þaö, er 
vér vildum nú tala um. þá cr þeir Jósúa túku fram, að skuggi 
Kanaausmanna væri frá þeim vikinn, vildu þeir, að ísraelslýð 
yrði skiljanlegt, að þetta fólk væri engan veginn svo hræðilegt; 
þeim væri nauða-illa borgið, þar sem þeir væri sviftir því, er þeir 
gæti haft fyrir skugga til að skýla sér með. það er nærri því 
sarna og sagt hefði verið: „Guð sjálfr er frá þeim vikinn"; enda 
segja þeir rétt á eftir: „og drottinn er moð oss; vcrið óhræddiif 1 
En nú er að athuga skuggana, sem tilheyra mannlífinu al- 
mennt. Vér hræðumst ylir höfuð að tala skuggamyndir lífs og 
dauða, og því verðr aldrei neitað, að þær eru í sannleika sumar 
— margar — hræðilegar, sorglegar, grátlegar. En það eru iíka 
til inndælar skuggamyudir. Forsœlan og myrkrið og nóttin 
eru líka drottins, og svo er þá líka öllu þessu dýrmætt evangelí- 
um samfara. það er inndælt að sitja úti eða ganga útiásumar- 
kvöldum eftir brennheita daga, af því að maðr er þá kominn í 
skuggann. það gleymist oss sízt nú, er hinn heiti árstími 
enn þá einu sinni ernýkominn til vor. Ó, hve inndæl eru sumar- 
kvöldin eftir þessa heitu daga! Myrkrið kvöldsins og nætrinn- 
ar — hvílík blessuð sólldif frá drottni! Meðan nóttin stendr 
yfir útanda jurtirnar því loftefni, sem myndi deyða þær, ef 
nóttin kæmi ekki yfir þær. Sama lögmálið ræðr í hinu sið- 
ferðislega og andlega lífí manna. Mannlífið er stundum dimrn 
nótt, mannssálin öll í skugganum. Mcnn barma sér út af því 
náttmyrkri, og gleyma því, að það hjálpar einatt hinu andiega 
lifi svo stórkostlega við. Hvernig þá? Á þann hátt, að það 
hverfa þá svo mörg öfi úr manneðlinu, sem myndi gjöra út 
af við manninn, ef allt af væri dagsbirta og sólskin. — Lítuin á 
þjjðlíf fsraelsmanna. Ilið 40 ára langa ferðalag um eyðimörk- 
ina var ein samanhangandi ervið nótt. þeir voru allt af í skugg- 
anum: sífellt í hættum, þrengingum, með opinn dauðann fyrir 
augunutn. Ilugsum oss, að þeir heíöi á 2 eða 3 vikum, því 
leiðin er nú í rauninni ekki lengvi, þrengingalaust komizt til 
hins fyrirheitna lands, sloppið viö þessa löngu og jireytandi nótt. 
Myndi þeir hafa náð landinu og haldiðþví þá? Engan veginn. 
þeir myndi liafa legið flatir fyrir Kanaansmönnum, og annað- 
livort allir fallið fyrir sverðseggjum þeirra, eða, því að berjast 



—57— 


myndi þeir naumast hafa árætt, á augabrag’ði orSiö að aumustu 
undirlægjum þeirra og þrælum. Vantrúin, hugleysiö, hviklynd- 
ið þurfti a5 hverfa úr þjóöarkaraktér ísraelsmanna, áðr en þeir 
fengi gjört landið að sínu eigin, Og þetta fór líka á þeirri löngu 
og erviðu nótt. Nú skiljum vér þessi undarlegu 40 ár í sögu 
Israels. Nú skiljum vér hina blessunarríku þýðing þessarar 
skuggafullu nætr fyrir þeirra þjóðlíf. Nú skiljum vér hið 
dimma tímabil seinna í þjóðarsögu þcirra, er þeir sátu harmandi, 
eins og á nóttu, í útlegðinni í babýlon. Meðan þeir sátu í þeim 
skugga hvarf hjáguöadýrkunartilhneigingin úr sálum þeirra. 
þessar nætr í þjóðlífinu, sem allar þjóðir hafa meira eða minna 
af að segja, eiga að gjöra það, sem nóttin gjörir í náttúrunni við 
jurtalífið. Oft þegar sólin stendr hæst fyrir þjóðunum með til- 
liti til hagsældar og velgengni í jarðneskam efnum, þurfa þær að 
biðja með viðlíka oröum og Esajas leggr Móabsmönnum í munn 
til forna: „Láttu skugga þinn um miðdegið verða sem um nótt“ 
(Esaj. 16, 3). Og svo líf hins einstaka manns. Vér höfum 
dœmisögu frelsarans um hinn týnda son. það var aumt ástand, 
sem hann komst i. þvílík niðrlæging! þvílíkt svarta náttmyrkr! 
Syndir hans og svívirðingar leiddu þetta að sjálfsögðu yfir hann. 
En guð var í því náttmyrkri. Og hann grœddi á þeirri dimmu til- 
veru. Hann hætti að langa til að lifa eins og hann hafði svo lengi 
gjört, í syndinni. Hann sneri heim til föðurhúsanna upp úr þeirri 
diinmu þrenginganótt. — Hefði ekki nóttin einhverja mikla 
þýðing í náttúrunni, þá hefði guð aldrei skapaö nóttina. Og 
befði dimman í mannulífinu enga þýðing, þá liefði guð líka svift 
lienni burtu úr tilverunni, eða réttara sagt aldrei látið skyggja 
að. Ef oss ætti engin biessan að standa af skugganum, ef guð 
almáttugr ekki gæti komið til vor í myrkrinu eins og í sólar- 
geislunum, með sína frelsandi og friðandi náð, þá væri hór eng- 
inn skuggi til á jarðneskum stöövum vorum. Frelsarinn hefði, 
þegar hann kom í heiininn, gjört út af við allt myrkr, svo að 
segja hefði rnátt með tilliti til allra hér á jarðríki þaðan í frá: 
„Skugginn þeirra er frá þeim vikinn“. En þessu víkr alls ekki 
þannig við. Myrkrið, nóttin, skuggarnir og forsœlan fylgja 
drottni komanda með sinn kærleik til mannanna. því sagði 
og Davíð, lofsyngjandi: „Hver scm býr undir varðveizlu hins 
œðsta, sá hvílir óhult í skugga hins almáttuga 11 (Sálrn. 91, 1). 



—58— 


Og þegar Esajas spáir um hiS sæla ástand í heiminum eftir a'S 
ríki liins fyrirlioitna frolsara er þar grundvallað, þá sogir hann 
meðal annars: „Og drottinn inun látaþykkt ský staðnæmast um 
daga yfir hverju byggðu bdli á Síonsfjalli og yfir hverri sam- 
komu, sem þar verðr haldin, en ijdir.anda eldsloga á nóttum, 
])ví yfir öllu því, sem dýrðlegt er, skal skýla vera. Og laufskcíli 
skal vera til forsœlu fyrir hitanum á daginn og til liœlis og 
skýlis fyri steypiregnum og skúrum“ (Esaj. 4, 5-6). þá má og 
minnast hins undarlega atviks seinast í Jónasar spádómsbók: 
í þungu skapi hafði spámaðrinn dregið sig út fyrir borgina 
Nínive, óánœgðr og jafnvcl rciðr við drottin út af því, er hann 
vildi vera láta. Hann liafði gjört sér þar laufskála og sat þar í 
forsœlunni, bíðandi eftir því, hvernig hinni hciönu borg reiddi 
af. þá lét drottinn guð undrnjóla upp spretta og vaxa upp yfir 
Jónas til þess að bera skugga á höfuð hans og frelsa hann frá 
því, sem honum var að meini. Og spámaðrinn varð svo hjartans- 
fcginn að vcra korninn í þennan friðanda og svalanda skugga. 
En svo árla næsta morgun kom ormr, og ormrinnstakk njólann, 
og njólinn visnaði, og skugginn hvarf; spámaðrinn missti skugg- 
ann sinn; hann vanmegnaöist í steikjanda sólarhitanum, óskaði 
sér dauða og sagði: „Mér cr betra að deyja en lifa“. — Ilve 
inndælt að fá að vera í skugganum — slíkum skugga! Hvo 
aumt, þcgar skugginn — slíkr skuggi — cr vikinn burtu frá 
manni! Út af skugganum, sem Jónas sat í, minnist Ilallgrímr 
I’étrsson á slcuggann, sem á guðs börn ’oer af krossinum Krists, 
og segir: 

„Jesú krossskugga skjólið hér 

skýlir þó langt um betr mér“ o. s. frv. 

Kristindómrinn með sínu krossins evangelíi varpar svörtum 
skugga yfir mannhoiminn. Allir, sem vilja frelsast eða eiga að 
geta frelsast, verða að draga sig í þann skugga. þ 'gar augu 
manns hafa opnazt, svo að hann sér synd sína og hefir af henm 
hryggð, þá er sá hinn sami maðr kominn í skuggann, þann 
skugga, scm hér cr um að rœða. Og sá skuggi fylgir trúuðum 
kristnum manni, livar sem hann er á ferð og livernig sem hög- 
um hans er háttað, eins víst og samkvæmt náttúrulögmálinu 
skuggi ávallt fylgir líkamanum, svo lengi scm sólin eöa Ijósið 
skín á líkamann. Vantrúin rís á móti hinu opinberaða orði 



■5Í)— 


guSs, sem biblían hefir meöferðis, fremr öllu öðru fyrir þá sök, 
að mennirnir, scm það afl geyma innanbrjósts, vilja ekki kom- 
ast í skugganu, kannast við liina svörtu lilið sína, krossfesta 
hinn náttúrlega mann sinn, leggja bak sitt undir krossinn Krists 
og tilbiðja hann. Menn œstust á móti frelsaranum til forna af 
því hann dró svo svartar myndir af lífi þeirra, lót guðlegan 
skugga falla yfir þá. Og cngu í kristindóminum reiðast menn 
cins illa og því, að hann varpar burt hinum skínanda hjúpi, sem 
syndararnir klæða sig í, og lætr þá sjá skuggamyndirnar af þeim 
sjálfum. — Hvernig stendr þá á því, að Jónas spámaðr gladdist 
svo hjartanlega yfir því, er hann komst í skuggann, hryggðist 
svo innilega, er skugginn vék burtu frá honum? Hverju sætir 
það, að skuggi hins almáttuga, sem sumir lofsyngja svo mjög út 
af, kemr öðrum til að illskast og reiðast? Skuggarnir í náttúr- 
unni gcta hér ieiðbcint oss. Mcnn ýmist hræðast þá eða hlakka 
til þeirra. Að því leyti, sem þeir taka birtuna burtu frá mönn- 
um, hafa þeir óbeit á þeim; að því lcyti, scm þcir gefa mönnum 
skjól gogn brennandi hádegissólinni, fagna menn þeim. Krist- 
indómrinn er bæði lögmál og evangelíum. Lögmálið tekr birt- 
una burt, gjörir alla að sckurri syndurum, lætr einn svartan 
blett eftir annan koma út, þar sem allt átti að vera skínandi 
bjart. það kcmr sér illa. það kemr mönnúm aftr og aftr til 
að rciðast drottni. Og kemr þá fyrir þeim mönnum, meðan svo 
stendr, evangolíum alls ekki til greinar. það skýlir, en vol að 
merkja engum nema þcim, sem draga sig í skuggann. þeir cin- 
ir, som það gjöra, geta í diinmunni undir krossinum lofsungið út 
af því, að þeir hvíli óhult í skugga hins almáttuga. 

Jesús var alla sína jarðnesku æfi í skugganum. 0, hvo 
sorglegr sá skuggi! cn. ó, hve blessaðr sá skuggi! Aldrci var 
skugginn eins dimmr eins og scinustu stundirnar, sem hann lifði 
á krossinum. Sólin missti þá algjörlega birtu sinnar. Við 
byrjan þcss ógrlega myrkva hrópaði frelsarinn: „Guð minn, guð 
minn, hvers vegna hetír þú yfírgefið mig?“ Svo dimmt var þá 
í hinni heilögu sálu. En dýrð drottins var í þcim dimma 
skugga, og hún kom þar sýnilega fram áðr en lauk, eins og sést 
á þessu friðsæla andlátsorði: „Faðir, í þínar hcndr fel eg minn 
anda“. — Nú sést, að al)t iiið mesta og bezta hér ájörðu á heima 
í slcugganum. Blessaðr sc krossskugginn Jesú, blessaðir allir 



skuggar, sem falla af öllum kristilegum krossum. Ó, hve dýrð- 
lagir geta skuggar lífsins og dauðans orðið, þegar á móti þeim 
er tekið í Jesú nafni. „Kraftr hins œðsta mun yfirskyggja þig“, 
sagði engillinn við Maríu, er hann boðaði henni þau óumrœði- 
lcgu tiðindi, að hún ætti að verða móðir frelsarans. Kraftr hins 
œðsta yfirskyggir allar þær sálir, sem frelsarinn fœðist andlega 
hjá, 

Skugginn þýðir trúna og guðsóttann í mannslijartanu. 
Skugginn þýðir það skjól, þá vernd, þá huggan, þann frið, þann 
fögnuíj, sem sá nýtr, er áðhyllist og elskar drottin og geymir 
orðið hans í góðu og siðsömu hjarta. Skugginn þýðir það, að hafa 
í trúaðri og auðmjúkri bœn umgengni við frelsara sinn. Skugg- 
inn hýðir það, að sitja undir krossi Krists. En þegar lijörtun 
eru ormstungin af vantrú, eigingirni, kærleiksleysi og öðrum ó- 
dyggðum, þá cr skugginn horfinn og ekkert skjól lengr til fyrir 
sálina á hinni vondu tíð. — Sleppi enginn ])ví, sem gef'r skugga 
og skjól á mótlætisins og dauðans tíð. það er hryggilegt ástand 
að vera búinn að missa skuggann sinn. 

það er sagt eins og annað æfintýri, að ef líkami einhvers 
manns ekki gefr neinn skugga frá sór, sem stundum komi fyrir, 
þá sé sá maðr feigr. það er sannleikr falinu í þessari hjátrú. 
Maðrinn, sem forherðir sig á móti guðs orði, hinum endrleys- 
anda boðskap kristindómsins, og fyrir fullt og allt dregr sig 
hurt úr skugganum, sem einmitt með guðs orði er varpað j fir 
tilveruna, — sá maðr er í andlegum skilningi feigr. öálarheill 
hans er í veði. Margir hugsa nú eflaust: „Eg trúi, og þá cr 
mér að minnsta kosti, að því er þetta snertir, óhætt“. Nci, sann- 
leikrinn er ekki enn allr dreginn fram úr þjóðsögninni. Aðal- 
sannieikrinn, sem í henni fellst, er eiginlega eftir, ]?ví sögnin er 
svona: „Sá, sem misst hefir skuggann sinn, —• nefnilega skugg- 
ann at sjálfum sér, sínum eigin líkama, — hann er feigr“. það 
er til ónýtis að trúa, standa í skugga kristindómsins, cf maðr 
sjálfr ekki gefr neipn skugga frá sér, viðlika skugga og á mann 
sjWfan fellr frá guði'almáttugum, til þess að skýla þeim, setn 
með manni ferðast gegnum lífið og fram á móti dauðanum. Með 
öðrum orðum: trúin, sem vantar kærleik til mannanna, er einsk- 
is virði. Oc með slíkri trú eru ntenn í andlegri dauðans hættu- 
Skugginn, scm af þór á að falla yfir aðra menn, er kærleikimv 



—61— 


Og or þú athugar það, fcr þér þá ekki — með liinu ríkjanda 
kærleiksleysi manna á meðal, — að sýnast hugsanlegt, að marg- 
ir kunni í vorum hópi að vera feigir? Er ekki hugsanlegt, að 
þú sért í þessum skilningi feigr, að andlegr dauði sé að læsa sig 
inn að rótum hjarta þíns? 

Vér lesum í Gjörðabók postulanna (5,15), að menn hafi bor- 
ið sjúklinga út á strætin í Jerúsalem og lagt þá þar á rekkjur 
og legubekki í því skyni, að þá er Pétr postuli kœmi þar, þá 
félli að minnsta lcosti skuggi hans á einlivern þeirra. Vér sjá- 
um hér útskýringarlaust, hvað skugginn táknar. Láti þá hver 
einasti kristinn maðr viðlíka skugga af sér falla yfir einhverja 
bágstadda náunga sína. Menn láti almáttugan guð geta notað 
sig, til þess að leiða þá, sem vantar skjól og vernd, hjálp og 
huggun, í hinn blessunarríka skugga, er hann sjálfrfyrir Jesúm 
Krist varpar yfir þessa jarðnesku tilveru, — til þess að sem 
flestir geti lofsungið guði fyrir að vera undir skjóli og skugga 
liins almáttuga. 


-"i t ' i r- t ^- -- - 

ÁVÖXTRINN AF II VÍTASUNN JJ-KRAFTA VEJlKINU. 


Til er félucj, sem eldra er og meir útbreitt á jörðinni heldr 
en nokkurt annað féiag. það lifði og þróaðist á hinum myrku 
og hjátrúarfullu miðöldum; það lifir og útbreiðist á þessari upp- 
iýsingaröld; og aldrei hcfir það fyr breiðzt neitt líkt því eins 
mikið út og nú. Óteljandi mótspyrnur hafa risið upp á 
móti því; óteljandi fjandmenn liafa reynt að varpa því um koll. 
Stundum liafa líkamleg drápsvopn verið á lofti til að vinna á 
áhangendum þess. Stundum hafa voldugar ríkisstjórnir beitt 
öllum sínum kröftum til að vinna svig á því. Margir- gáfaðir 
menn og lærðir menn hafa beitt öllu sínu andans afli á móti 
því. Félagið hefir staðizt öll þessi œgileguLofsóknaröfl, heflr 
meir að segja dafnað því meir sem ofsókniw^rhafa verið ákaf* 
ari og œðisgengnari. Og þó hefir félagið sjálft* margoft gengið 
með voðalega spilling, eða jafnvel dauðann sjálfan, í sínu eigin 
skauti. Sína hættulegustu óvini hcfir það einatt átt meðal sinn'a 
eigin lima bæði œðri og lægri. Með líti sínu og hugsuuarhætti 


— 62 - 


hafa þeii’ inargsinnis sært þess hjartastaS; og svo langt licfir 
Jietta stundum gengiö, aö ekkort heíir virzt vcra eí'tir af 'félag- 
inu ncma nafnið tómt. En þrátt fyrir allt þetta lifir félagiö. 
Og þegar sorgir og hörmungar eru á feröinni, þegar hin jarö- 
nesku gleðiljós eru öil slokknuð, þegar leiðin liggr út í hinn 
dimma dal og dauðans skugga, þá finna mannssálirnar þúsund- 
um eða öllu heldr milíónum saman, að þetta eina félag, svo lítils 
virt sem það einatt er á dögum meðlætisins, liefir það meöferðis, 
sem vert er að halda í dauðahaldi, vert að lifa fyrir og deyja 
fyrir. 

það er félagið undarlega, sem til varð á hinni fyrstu kristnu 
hvílasunnu, — kristileg kirkja. 

Til er orff, sem andmælt heiir verið meir en nokkru öðru 
orði, af því það hefir sært svo marga Iieilbrigða menn og hrausta, 
orð, sem iðulega er hatazt við og hæðzt að, af því það segir 
mönnum svo hisprslaust til syndanna, — en líka orð, sem ó- 
teljandi mannssálum hefir verið dýrmætara en nokkurt annað 
orð, af því það hefir huggað svo marga hrygga, læknað svo 
marga sjúka og sára, lífgað svo marga andlega dauða, orð, sem 
heilir hópar fólks um margar aldir víðsvegar um lönd heimsins 
liafa dáið fyrir glaðir og lofsyngjandi, af því það sýndi þcim inn 
í dýrðarhimin guðs, hins himneska föður, opnaði þeim aðgang 
að innsta helgidómi í hinu kærleiksríka hjarta guðs. 

það er orðið, sem kristindómsprédikanin heldr á lofti, þetta 
einstaklega, yfirnáttúrlega, guðlega orð, — orðið liimneska og 
lieilaga um synd mannsins og náð guðs í Jesú Kristi, — orð 
sáluhjálparinnar, sem lærisveinarnir drottins gengu með út í 
heiminn fram fyrir allan lýð eftir að á hvítasunnunni var yfir 
þá kominn andinn, scm samkvæmt fyrirheitinu skyldi leiða þá 
í allan sannleikann, — liið kristilega orð trúarinnar, vonarinnar 
og kærleikans. 

Himinn og jörð munu líða undir lok, en orðið — þctta guðs 
orð kristninnar — skal aldrei undir lok líða. 

Til er afi, sem meira er cn öll hin svo kölluðu náttúruöfl. 
Menn vinna einn sigrinn öðrum frægari og stórkostlegri yfir 
náttúrunni á þessari öld með hennar eigin öílum. Menn láta 
gufuaflið fljúga moð sig yfir sjó og land hringinn í kring uin 
jarðarlmöttinu á fáum dögum. Menn láta hljóðbera flytja orð 



— 63 — 


sín úr einni borg í aðra. Menn láta fréttafleygi bera hugsanir 
sínar út heirnsendanna á milli á minna cn einni sekúndu. 
Menn gjöra sér vcg í gegnum fjöllin og láta blágr/tishainrana 
hrökkva undan sér nálega fyrirhafnarlaust. Slík feikna-öíi í 
ríki náttúrunnar, sem mennirnir þekkja og geta nú, mildu meir 
en nokkurn tíma áðr í mannkynssögunni, látið þjóna sér ! Hví 
skyldi menn cigi undrast þau? Hvl skyldi mönnum ekki finn- 
ast mikið til um það, hve volduga þjóna þessi öld hefir í þeim 
fengið til að hrinda mannkynssögunni áfram ? En eitt aíl er 
þó til, sem meira og dásamlegra er öllum þessum undra-ötíum 
náttúrunnar. Kaldr og ömurlegr fimbulvetr hefir lagzt yfir 
mannssálina, og hún sér ekkert fram undan sér annað en hugg- 
unarlaust dauðamyrkr. Er þá nokkur náttúrukraftr til, sem 
geti látið þann andlega vetr hætta ogbjarta og blíða hvítasunnu, 
himneska dýrðarsól, upprenna í myrkmnum, svo að gaddrinn, 
sein nístir hjartað bráðni, og inndæl sumarblóm taki að spretta 
yzt út við heimskaut ? — Nei, enginn náttúrukraftr megnar 
neitt þvílíkt. En það er til afl, sem vér köllum náðaraff, yfir- 
náttúrlegt, himneskt, guðlegt atl, og það megnar að koma þessu 
til loiðar. það er sama sem kærleikr Krists. þetta cr aflið 
mikla, sem verkanda er í hinu kristna mannlífi, aílið, sem rneiri 
undrum hefir komið til leiðar en öll náttúruöflin til samans. 

það er stundum sagt úti á Islandi: Væri búið að flytja 
þessa klakabundnu og hróstugu ey noklcruin mælistigum lengra 
suðr í höf, þá breyttist brátt allr hagr landsins; það kœmi hlý- 
indi, jöklarnir bráðnuðu, hafísinn hyrfi. Og allt yrði, yfir 
höfuð að tala, öðru vísi en cr. En það kemr engum til hugar, 
að slíkt geti orðið. Menn vita, að enginn náttúrukraftr getr 
flutt Island úr stað. Enginn náttúrukraftr fæst til að brœða 
jökulinn á íslandi. En andlega jökulinn, sem kreppir að þjóð 
vorri hvort lieldr er hér í landi eða úti á íslandi, má brœða, en 
það verðr með engu öðru en kærleiksafli kristindómsins. Á 
hinni fyrstu kristnu hvítasunnu bráðnuðrr klakabundin Iijörtu 
3000 manna. Og við það varð hinn fyrsti kristni söfnuðr til. 
Kristileg kirkja hóf þar sína sigrgöngu. 

Hvaðan kom aflið, sem bræddi hjörtun við það tœkifœri? 
það kom frá þvt orði, sem einn af lærisveinum drottins 
flutti mönnum eftir að hann ásamt þeim liinum var oröinn fullr 



—64— 


I 



af heilögum anda. það kom frá orðinu, sem ílutti þaqn 
boðskap, að gjörvöll hin synduga kynslóð mannkynsins hefði 
eignazt guðlegan endrlausnara, þar sem Jesús Kristr væri, hinn 
krossfesti og upprisni. 

Og orðinu kristilega, postullega, fylgir sama yfirnáttúrlega 
afiið enn. það kemr fram í hvert skifti, sem þessu orði er við- 
taka veitt af inannshjartanu. 

þvílíkt blessuð yfirnáttúrlegt undra-afl, scm til sýndugs og 
sorgum hlaðins mannshjartans getr æfinlega komið frá orðinu 
drottins! 



Séra Steingr. N. porláksson, sem dvalið hefir i Noregi síðan í haust ásamfkonu 
sinni og börnum, er nú nýkominn aftr hingað vestr. 


Ilr. Sigrbjörn Sigrjónsson, i64 Kate St., sendir út „Sameininguna". 


f>eir, sem í skuld standa við SAMEININGUNA, gjöri svo vel að borga [)á skuld 
ina. Féhivðir blaðsins er hr. Jón Blöndal, 545 William Ave. 


Kvittanir: Til bókasafnsins frá séra Birni B. Jónssyni $15.00, Stefáni 
Gunnarssyni (Wpg) $0,50, og Jóhönnu Marteins (Wpg) $0,50. Til skólansfrá Ólafi 
Nordal í Selkirk $1.00. 


Lexíur fyrir su'nnudagsskólann; þriöji ársfjórðungr 1894. 

6. lexía, sunnud. 5. Agúst: Skírn jesú: Mark. 1, 1—11. 

7. lexía, sunnud. 12. Agúst: Freisting Jesús: Matt. 4, 1—11. 

8, lexía, sunnud. 10. Agúst: Fyrstu lærisveinar Jesú: Jóh. I, 35—4!). 

9, ;iex(a, sunnud. 26. Ágúst: Fyrsta kraftaverk Jesú: Jóh. 2, 1—11. 


Biblían og nýjatestamentið er til kaups hjá ritstjóra Sam. 


ÍSílfolth iang-stœrsta blaðið á Islandi, kemr út tvisvar í viku allt árið, kostar 
í Ameríku $1.50. W, H, Pálsson, 618 Elgin Ave,, Winnipeg, er útsölumaðr. 


Suillianfara hafa W. H. Pálsson 618 Elgin Ave., Winnipeg,_ Sigfús Berg- 
mann, Garðar, N. D., og G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn. I hverju blaði 
mynd af einhverjum merjíum manni, flestum íslenzkum. Kostar einn dollar. 


„SAMEININGIN" kemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
árg.; greiðist fyrir fram. — Skrifstofa blaðsins: 704 Fifth Ave. N., Winnipcg, 
Mamtoba, Canada.—Utgáfunefnd: Jón Bjarnason (ritstj.), PállS.Bardal, Fviðrik). 
Bergmann, Ilafsteinn Pétrsson, N. Stgr. porláksson, Magnús I’álssonjón Bleiidal, 


PRENTSMIDJA LÖGBERGS — WINNIPEG. 


